ss 








RHYFEL-GERDD, : 


BBUDDUGOLIAETH Y CYNGHREIRIAID 
YN Y CRIMEA, ; 


.:- GORCHFYGIAD SEBASTOPOL, 





1 Fy nghyfeillion mwynion mad, 
Trwy'ch cenad rhoddaf gên, 
Am y rhyfeddod sydd yn awr 
— Rho'wch osteg fawr'amân; 
Cw ' Trwy Emprwr Rwssia, garwa' gwr, 
“se _ Ddeclfreuai'r mwstwr mawr; 
Am gym'ryd gwledydd Twrci roedd 
A'u llethu'n llwyr i'r llawr. 


“ 
3 NN . 2 Gwyr Ffraingca Lloegraeth o blaid. 
“«< Y Tyrciaid y pryd hyn; 
Am nerth ein gwyr y cedwir co” 
Mewn llawer bro a bryng., 
Tros gant o filoedd gwychaugwawr, 
A'r llongau mawrion lu, 
Aeth i'r Crimea'n dyrfa dyn 
Ar derfyn y Môr Du. 


8 Yn Alma, Balaclav& clir, 

A brwydr Inkerman, .. 

Gwyr Rwssia gaerit eu cono'ro ì gyd; - 
Fetuvmaeddwyd yn y man; 

Prince Menschikoff pan welai'i wyr 
Yn cwympo'n drist tan draed, 

A ffoes; gan ado eì goach ar ol, 
O ganol maes y gwaed: ; 


4 'Roedd claddu'r meirw yn orchwyl dro, 
A'u gwaed yn lliwio'r llawr; 
Caed pump o'r Rwssiaid am bob un 
O Ffraingc a Brydain Fawr 
?Roedd cyrff filltiroedd ar hyd lawr, 
«Y Och! ! olwg ddirfawr chwith ! 
Mr. A'r ol traed meirch fu'n dryllio rhaì; 
yN Bydd cof heb amheu byth. 














2 


5 Ni gawsom auaf trymaf tro, 

Gan oerfel yno'n wir, 

Rhwng eisieu 'mgeledd gwisgoedd clyd, 
Fe gwympwyd llu o'n gwyr; 

Ond pan ddaeth Gwanwyn gyda gwên 
Yn llawen gwnaent wellâu, 

Daeth gwyr Sardinia o'n hochr ni, 
Roedd hyn i'n llawenhau. 


6 Cymerwyd tŵr Mamelon maw?, 

A'i gaerau yno i gyd, 

Gerllaw Sebastopol bu'n gwyr 
Yn brysur ar bob pryd, 

'Yn codi Batt'ries, gwneyd Rail-way, . 
O ddeutw'r lle yn llawn, 

A gweithio trenches nos a dydd, 
Pawb oedd yn ufydd iawn. 


7 Holl drefydd glan Môr Azoff 

A gym'rwyd yno i gyd, 

Heb golli bywyd un o'n gwyr, 
Fel profir hyn o bryd; 

Cymerwyd lerteh a Ycnikale 
'Yn awr i'n meddiant ni, 

A chwech a deugain a dau gant, 
O longau Rwssia'n llu. 


8 Nis gall gwyr Rwssia gario bwyd 

I dir Crimea mwy, 

Nac arfau rhyfel, doed a ddel, i 
Aeth hyny o'u gafael hwy i| 

Aeth, milwyr Rwssia yn ddinerth ; 
Caht drafferth ìi ymdroi, 

Heb fwyd nac arfau'n fuan ânt, 
Mewn cledi cant eu cloi. 


9 A brwydr y Tchernaya'n wir, 
Ca'dd Rwssia brofi braw, 
Saith mil o'u milswyr 2£eed i lawr 
” Ynlluoedd ar bob llaw ; 
Swyddogion gyda'u gwyr yn nghyd 
A gwympodd o bob gradd,— 
Y Ffrancod a'r Sardiniaid oedd 
Fel llewod yn eu lladd, 








o 

10 Wrth gym'ryd tref Sebastopol; 

il Bu gwaith rhyfeddol fawr, Ê 
- Gwyr Ffrainc a Lloegr o bob matli 
* Yn lluoedd aeth i lawr,— 

Trwy nerth y canons a'r tân gwyllt 

Fe grynai'i sylfaen gre,” 
o Pan chwythaì powdr magazines 
Nes dryllio rhan o'r dre. 


a 


11 Gwyr Ffrainc a goncrai'r Malakoff, 
A'i gedyrn gaerau i gyd, 
A milwyr Lloegr aent i'r lan, 
Ir Redanareihyd;— 
Rhy fach o nifer oeddym ni, 
> Fe gwympwyd llu i'r llawr; 
la Er hyn i Ffrainc a Eloegr daeth 


4 


b^ Y fuddugoliaeth fawr. 


v 


ê 
iadan i Y ld uu y 
i 


U 
y 


12 Cymerwyd tre' Sebastopol 
Yn hollol cyn pen hir; 
Ei Harbour, Stores, a'ì Dociau ï gyd; 
Nes gyru Gortschakoffi ffoi; , — 
| A'r Rwssiaid egwan nerth, . 
db __ 'Tros bont i'r gogledd, dyma'r gwir, 
r "” Nid oedd eu gwyr ddim gwerth. 





” 





- Es — 
| 
Ï 
| 


i 13 Gwyr Ffrainc a Lloegr gant y dre', 


is : 4 Meddjanw'r lle mor llon, 
A » Jn a'r Gwanwyn mewn lle clyd; 
Ar hyd y flwyddyn hon; * .< -g _ 
“ A'r Rwssiaid allan ar y maes; 
A Os aros yno wnant, 
Heb gysgod rhag; yr oerfel mawr, 
A chymhorth 'nawr ni chant. 





Ib F 


14 Bu brwydr Kars yn goncwest. fawr, 


No hoed Rwgsia i'r Mawn mn llu, 1 
"Tr eth pedair Y AU i rd: Gae, » 
o I farwol ddyrnod ddu; 
o Ennillai'r Tyrciaid mewn wyth awr 
EE o Y frwydr â mawr fri, 
Trwy ymdrech Pasha Williams pur, 
Fel nodir hyn i ni, 








4 


i5. Eu llongau rhyfel, gant ac wyth; 
Ddinystriwyd oll yn wir,— 
Cant golli gwlad Crimea mawr, 
Neu u tôrì i lawr o'r tir; 
Mae Twrci, a Sardinia, a Ffrainc, 
A Lloegr law-yn-llaw, - 
Aim gonc'ro Rwssia fawr ei bâr, 
A'i chadw'n dringar draw. 













16 A Sweaborg a Lovisa roed 
Bob un yn wenflam oll, 
Gan longau Eloegr fawr a Ffrainc, 
Fe'u cone'rwyd yn ddigoll; 
Fe gonc'rwyd trefydd glan y môr 
A chym'rwyd llongau'n llu, 
O eitha'r Baltic oer eì wedd 
'. Hyd duedd y Môr Du. â 
ï7 Mae batt'rïes cedyrn Otshakoff, 
A. Kinburn wedi eu cael, 
Rwssiaid cym'rwyd pymtheg' c 








x a ^ 
Adant unrhyw feel; 
a en 


Ga y 













maent. bob cam 
a.i alaru'n Bir barhad 
awer tad.a mam. 
nt fyddoi Loegr lon, 
Ayfrydlon fri, a 
is. ar dir'a m 














“4 ; 
'Tan nawdd oîn I 
. Ddechreuairgwarth igyd, Î 
Darfydded rhyfel bellach byth, «|t 

Sydd felldith i'r holl fyd.- YW. MEIRION. * 


caid a YH 


D. Jenkins; Argraffydd, Aberystwyth. 


r Arth 





î î orchfygu' 











